
hánacTarrit til stu&nings kirkju og kristindómi 1 slendinga, 
gejið' út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 



RITSTJÓRI JÓN BJAKNASON. 


7. ár. 

WINNIPEG, NÓVEMBER 1892. 

Nr. 9. 


SÁLM UR, 

þýddur eptir þýðing Brorsons úr þýzku 
af síra Valdemar Briem. 


Að þig guð þinn yíirgeíi 
aldrei, sál mín, liugsa þú, 
nei, á því er enginn efi, 
að hans loforð reynast trú. 
þótt þú særðir hjarta hans, 
hann er vinur syndarans. 
þótt til saba opt þú ynnir, 
ei við þig hans miskunn linnir. 

Dýrð&rinnar drottinn segir: 
„Dauða’ ei vil jeg syndugs manns“. 
þegar synda-sekt þig beygir, 
set þitt traust á orðin hans. 

Faðmur hans þjer opinn er, 
í hann glaður varpa þjer. 

Hversu margir hjer sem falla, 
hann vill reisa þá við alla. 


því vor faðir eiskar eigl 
að eins þá, sein náð hans þrá, 









— 130 — 


þá, sem ganga á glæpa-vegi, 
gæzkan hans og kallar á. 

Aldrei þreytist elskau lians 
á að leita syndarans. 
það er víst, hann vill sem flestir 
verði sínir brúðkaupsgestir. 

Enginn straumur er svo stríður, 
engin bylgja rís svo hátt, 
engin glóð svo ákaft sýður, 
að það stöðvi drottins mátt. 
Engiun kraptur megnar mót 
miskunn guðs,—hans náðarfljót 
allar vorar af þvær syndir, 
allar slekkur vondar girndir. 

Hrelldu sálir, hræðizt ekki, 
herrans náð ei bregðast kann ; 
úr þeim brunn þótt allir drekki, 
aldrei þrotið getur hann. 

Allra manna synda sjór 
svo kann aldrei verða stór, 
að hann sje þó eigi smærri 
einum dropa’ af náð guðs skærri. 

- r — ■ rj . r- 

KIRKJAN OG VAXTRÚIK. 


þegar svefn’ öfgi og dauðadrungi liggur yfir kristilegri með- 
vitund kirkjunnar, er lítið hugsað og lítið talað um málefni 
kristindómsins, og sízt af öllu er opinberlega um það talað. 
Allt virðist liggja í dái og deyfð. Á þeim tímum er vantrúin 
þó ekki aðgjöt ðalaus. þegar hveitiakurinn er annaðhvort illa 
eða alls ekki yrktur, verður hann allur þakinn illgresi. þegar 
akur trúarinnar er illa yrktur eða alls ekki, vex og útbreiðist 
illgresi vantrúarinnar; áður en menn varir, sprettur það upp 
í hverju horni og hverjum afkima. Hið illa þarf alls ekki að 
yrkja til þess að það vaxi. En hið góða kæfist niður og hverfur, 
nema iögð sje hin mesta alúð við yrking þess. 



— 131 — 


Menn tala um friSinn, hvað hann sje framúrskarandl œski- 
Iegur. Einkum tala menn um hann í sambandi við málefni 
kirkjunnar. j)aS er álitiS af sumum aSal-hlutverk kirkjunnar 
aS semja friS. Sá, sem kirkjan kennir sig viS, kallast friSar- 
höfSingi. EvangelíiS er líka kallað friðarboðskapur. þess 
vegna eigi kristnir menn að forðast allan ágreining. þeir eigi 
að vera svo umburðarlyndir, að ganga úr vegi fyrir annarlegum 
skoðunum. þeir eigi að umbera allt, ])ola allt. Aldrei megi 
þeir standa í neinu þrasi, sízt af öllu þrssi útaf trúarbrögðunum. 
Slíkt sje kristnum mönnum og kristindóminum sjálfum ósarn- 
boðið. 

„Sælir eru þeir, sem friðinn semja, því þeir muuu guðs börn 
kallaðir verSa“. Sjálfur kom frelsari vor til að semja frið—frið 
milliguðs og manna.enekki frið milli hins illa og hinsgóða. Menn 
gleyma því opt. Sjálfur gekk hann út í hið óttalegasta stríð 
sem hugsazt má. Allur starfstími lífs hans var hin átakanlegasta 
barátta. Aldrei gekk hann úr vegi fyrir annarlegum skoSun- 
um til að komast hjá stríði, heldur notaði hann hvert tæki- 
færi til að slá þær á munninn og sýna fram á ósannindin, sem 
þær hvíldu á. Aldrei hefur nokkrum manni tekizt að vekja 
annan eins ófrið meðal Jyóðar sinnar og þann, sem hann vakti. 
það lá í hans valdi að semja frið við hina voldugu í íssrael, sem 
allir voru mótstöðumenn hans. En hann gjörði það ekki. Held- 
ur en að víkja þversfótar fyrir kröfum þeirra, ge.kk hann út í 
dauðann. Með því sjálfur að standa uppi í þessu stríði, þessari 
ógurlegu baráttu, og ineð því að ganga í dauðann fyiir inennina, 
var hann að leiða friðinn inn í hjörtun, inn í mannlífið. Fyrir 
trúna á hann eignast maðurinn frið, himneskan frið fyrir sam- 
vizku sina og hjarta. 

„Ætlið ekki,“ segir frelsarinn við lærisveina sína, „að af 
minni koinu muni friöur standa á jörðu; ekki mun hún friði 
valda, heldur styrjöldum." Allt líf hans var barátta, stjn'jöld 
gegn vantrúnni. Saga þcss ríkis, sein bann kom til að stofna á 
jörðunni, átti því líka að verða saga baráttu og styrjaldar gegn 
vantrú og neitun. Eptir því verða kristnir menn að muna. 
Lífsskilyrði trúarinnar er barátta gegn vantrúnni. Kristnir 
menn mega ekki íinynda sjer, að þeir hafi. leyfi til að lúta vera 
að taka þátt í þeirri baráttu. Trú þeirra er ])á til einskis, ef hún 



— 132 — 


knýr þá ekki úfc á þessa baráttu-leiS. Og þú er sumum kristn- 
um monnum annara um frifcinn en um «llt arinaS. þeir vilja 
ganga úr vegi fyrir vantrúimi til þess að haf.i frið á sjer. þeir 
vilja leiða hana hjá sjer, láta sem þeir viti ekki um, að hún sje 
til, fara í felur fyrir lienni, til þess að komast. hjá stríðinu, bar- 
áttunni, sem þv 1 fylgir, að ganga í berhiigg við hana. Hve úlíkt 
er þetta frebara vorum og postulum lians. Hve úlíkt cillum 
þeinr, sem elskað hafa sannleikann umfiam allt annað. Sá 
friður, sem vjer opt heyrum tal#ð um og hr únað svo niji'g, er 
falskur fnður, syndsamlegur friður—friöur lrinnar sofandi sam- 
vizku, sem ekki vill láta sig vekja. 

Lítum í kring um oss. Hvernig er ástandið ! heiminum? 
þar sem ekkert strið og engin iiarátta er, j’ar er líka andlegur 
dauði. þar sem rnenn hafa einhverja sannfœring, einhverja t.rú, 
sem þeir vilja leggja uitthvað í siilurnar fyrir, þar er líka stríð, 
ófriður, barátta—en um leið líf. Hvernig er jiessu varið, þar 
sem kirkjan á í hlut? Baráttulaus „friðar“-kirkja dnuðans 
kirkja. þar er vantrúin naumast nefnd á nafn. Hún er ýmist 
látin vaða uppi, eða vinna sitt tortýningarverk í lauini, öldungis 
óáreitt. í kirkjnsögu flestra þjóða koma fyrir viss tímabil, þegar 
þannig er ástatt. Dauðans myrkur hvílir þá yfir trúarlífinu. 
En sa drottinn, sem er með kirkju sinni til damanna enda, lætur 
andans veður aptur blása yfir hinn dauða j'jóðlifsakur, ogöunur 
tímabil koma, þegar „friðurinn“ ímyndr.ði er rotinn og menn 
herklæðast alvæjini trúarinnar til að heyja bardaga drottins. 

það er svo opt talað um þennan „frið“, þennan falska, synd- 
samlega dauðans-frið, og honum hrósað fram yfir ailfc annað, að 
vjer megum ekki lengur orðanna bindast. Hann er svo lengi 
búinn að hvíla yfir trúarlífi jijiiðar vorrar, að fiestir elska hann 
umfram allt annað. Nú, þegar verið er að tala um nýja kirkju- 
lega Iifshrey 7 fing, óttast svo margir, að það þýði nú eiginlega það, 
»ð friðurinn verði rofinn. Hann þyrfti að rjúfast, það er víst. 
Engin kirkjuleg lífshreyting fæðist nerna hann verði rofinn. 
])efcta verða kirkjunnar menn, þeir sem gjörast vilja bereudur 
hinnar nýju lífshreyfingar, að gjöra sjer ljóst. 

Kirkjan verður að ganga í berhögg við vantrúrta, en ekki á 
þann hátt, að hún veki hatur og óvild til vantrúarmannanna. 
Öðru nær. Hún á ekki að ráðast að persónunum, heldur mál- 



133 — 


efninu; og sýnir hún þá, að hún ber ekhi hatur í brjústi til nokk- 
urs inanns, helilur liatar ai5 eins hii'i illa, 0 " vill kenna ])að born- 
uin sínuin. Otnl niargir men i í kirkjunni vilja eklci rjúfa frið- 
inn, af því þafi inundi vekja liatur in lli hirina trúuðu og van- 
trúuðu. Slikt er misskilningur. Trúaður maður veit, að hann 
má al lrei hata nokkurn mann. Og þú vantrúaðir menn einatt 
telji sjer lej’fi'egt að hatast við þá, sem vilja frelsa þá úr fjötrum 
hinnar guðlausu lífsskoðunar, eins og frelsarinn var hataður af 
þeim, sem hann vilili frelsa, þá fær kirkjan þar ekki að gjort. 

Nýr kirkjulegur áhugi! Ný starfsemi, nýjar framkvæmdir 
í kirkjunni! En hvað vantrúnni er iila við allt slíkt. Auðvitað 
eru til heiðarlegar undantekningar. það eru til svo göfuglyudir 
vnntrúarinenn, að þeir elska andlegt líf og starfsfjör, hvar sem 
það kemur í ljús. þeir vilja miklu heldur vakandi, starfandi 
kirkju, en sofandi, aðgjörðalausa kirkju. En þeir eru undan- 
tekning. Vanalega rísa vantrúaðir menn öndverðir upp, þegar 
farið er að vekja máls á nýstárlegum framkvæmdum af kirkj- 
unnar hálfu. öll vopn vantrúarinnar eru þá dregin fram úr 
forðabúri hennar. Háðið, napurt og beitt, er látið dynja yfir 
kirkjuna. Hið heilaga er svívirt og gjört hlægilegt. j)á er orkt 
bæði í bundnum og öbundnum stýl. Ofurlítið dæmi, nýtt og 
eptiitektavert, viljum vjer benda á þessu til skýiingar. 

það hefur nýlega verið vakið máls á því af ýinsum áliuga- 
mestu miinnunum í kirkjunni á Islandi, að þjöð vor ætti að taka 
eiuhvern ofurlítinn þitt í hinni miklu og blessunarríku kristni- 
boðs-starfsemi, sem rekin er af svo mikiu kappi meðal heið- 
ingja-þjóðanna. þessi íslenzka kristuiboðsdmgmynd lnfur nú 
enn þá eklci átt miklu láni að fagna, en hún bar mjög Ijósan vott 
um nýjan áhuga og vaknandi meövitund uin skyldu hinnar ísl. 
þjóðkirkju. Og þetta hefur vantrúin tekið sjer svo dæmal.aust 
nærri. þ.ið er eins og hún gjöri sjer í hugarlund, að ef íslenzka 
kirkjan færi að sýna af sjer svona mikla rogg í þessu máli, 
mundi eittbvað meira lcorna á eptir. Heil „þjóðsaga" hefur 
verið sett saman út at’ þessu og birt í okt iber-bluði „Sunnan- 
fara“. Hún er eptir satna h ifundinn og kvæðin, sem vjer 
nefodum í síðasta nr.i „Sam.“ þau voru vissulega ljiít ejitir vor- 
um stnekk, en jió er „þjóðsaga" þessi enn Ijótari. Tilgangurinn 
með hana er sá, að gjora „Kristniboðaua" og kristuiboðið fyrir- 



— 134 — 


litlegt og hlægilegt. þeim tilgangi verður nú auðvitað ekki 
náð, nema meðal þeirra manna, sem þegar hera fyrirlitning í 
brjósti fyrir því, sem bezt og fegurst er af öllu. En oss virðist 
þetta vera næsta sláandi dæmi upp á það, hvernig hvert einasta 
lífs eikn, sein kirkjan gefur af sjer, verður til þess að knýja van- 
trúna út úr fylgsnum sínum og koma henni til að birtast í 
sínum rjettn lmnr. því fleiri, sem lífsteikn ísl. kirkjunnar verða, 
þeim mun fleiri af svona löguðum „þjóðsögum" mun vantrúin 
setja saman. En hver einasti slíkur vantrúar-sálnsur er um 
leið hin sterkasta herhvöt til manna kirkjunnar, að láta ekki 
sína trúarsálma ósungna. þessi samsetningur um „Kristniboð- 
ana'* í „Sunnanf." sýnir ljóslega, hversu ofboð Jjótar og óþverra- 
legar hugsanir vantrúarinnar geta verið, hverníg hún hefur 
yndi af að taka hinar fegurstu og háleitustu hugmyndir og 
klæða þær í sem allra afskræmislegastan búning, ef hún með 
því móti hefur von um að fá tilgangi sínum framgengt. 


DA R WINS-TÍLGÁTA N. 


Frá alda-öðli hafa vísindamennirnir myndað *jer ýmsar 
tilgátur um þá hluti, er iegið hafa fyrir utan takmörk jiekk- 
ingar þeirra. Slíkar tilgátur eru ekkert annað en ineira og 
minna líklegs.r hugmyndir, sem menn gjöra sjer um það, er þeir 
ekki vita. Lang-frægasta vísindalega tilgátan, sem enn hefur 
komið fram, er tilgáta sú, sem kennd er við enska vísindamann- 
inn Darwin (d. 1882). Bezt kannast menn, ef til vill, við hana, 
þegar sagt er, að hún fari fram á það, að mennirnir sjeu komnir 
af öpum. það er einn liður darwinsku tilgátunnar, sú liðurinn’ 
sem leitast við að gjöra grein fyrir uppruna mannsins. Síðast- 
liðin þrjátíu ár hefur um fátt verið jafn-tíðrætt og þessa djarf- 
legu tilgátu. það eru ekki vísindamennirnir einir, ertekiðhafa 
þútt í þeim umræðum. þær hafa verið mjög almennar meðal 
allra hugsandi inanna. Eir.s og ailt, sein snertir uppruna heims- 
ins og sjerstaklega inannsins, stendur tilgúta þessi í einslconar 
sambandi við trúarbrögðin og þá sköpunarsögu, sem vjer lesum 
á fyrstu blaðsíðum ritningarinnar. Yantrúin hefur þess vegna, 
eins og vjer svo opt höfum bent á, tekið á móti tilgátunni um 



— 135 — 


apann sem forföKur mannsins meS fegins hendi. því frá van- 
trúarinnar hálfu er sií stahhæfincr gjörð, að maturinn sje ekkert 
annað en dýr, að sönnu undur-fagurt og aðdáanlegt dýr, en þú 
ekkert annað en dýr. Hafi liann nú eitt sinn verið á svo higu 
þroskastigi, að hann hafi ekki verið annað en api, virðist það 
vera sterk sönnun fyrir því, að hann sje ekki annað en dýr. 

Uin darwinsku tilgátuna er nú það að segja, að hún hefur 
verið tilgáta nú í síöastliðin þrjátíu ár og hún hefur ekki hætt 
að vera tilgáta enn. það þarf einlægt aö vera að minna menn á 
þetta, því af vantrúarinnar hálfu er stöðugt gengið frarn hjá því. 
það er leitazt við að slá því föstu í aliiiennings-ineðvitundinni, 
aö þessi visindalega tilgáta sje full-sönnuð og ólirekjandi sann- 
indi. Til þess nú að konia lesendum vorum í skiluing um, 
hvernig hinir gætnustu meðal vísindamanna heimsins líta á 
þetta mál eptir þrítuga leit og rannsákn og utnræður, viljum 
vjer gefa hjer ofurh'tinn útdrátt úr ræðu eptir þj'zkan vísinda- 
m»nn í fyrstu röð, setn hann hefur haldið fyrir þretnur árum á 
mannfræðingafundi í Vínarboi'g. Hann heitir Virchuw. Hann 
var þá ng er enn forseti hins þýzka mannfræðisfjelags ,og má af 
því marka álit það, sem hanii hefur meðal vísindamannanna 
Orð linns verða enn þá eptirtektaverðari, þegar tekið tr tillit til 
þess, að þau eru töluö úr forsetásæti, þar sem helztu vísindamenn 
heimsins sitja á fundi til að bera saman árangurinn af hinu vís- 
indalega starfi sínu. 

Ræðan er um framför hinnar mannfræðislegu þekkingar í 
heiminum síðustu tuttugu árin. Hún er ákaftega löng og urn 
há-vísindaleg efni, eins og gefur að skilja; það eru þess vegni að 
eins fáein atriði úr henni, sem vjer hjer diögum fram og leiðutn 
athygli lesenda vorra að. Hún er hvergi prentuð í heild sinni 
nema í hinum uinfangsmiklu tíðindum frá þessum fundi, sem 
vjer höfutn fengið f'rá þýzkalandi og nú liggja fyrir framan oss. 

„Fvrir tuttuo-u árutn var sú tíð, að Darwins-kenningin 
hafði lmldið sína fyrstu sigurfor utn heiminn. þá vortuðu menn, 
að hugmyndin um ætterni mannsins mundi sigra í heild sinni, 
eins og hún var útlistuð, ekki af Darwin sjalfum, heldur af 
fylgismönnum hans— því það er ekki Darwin, heldur Darwin- 
istarnir, sem hjer er um að ræða. Menu áttu almennt von á, að 
færðar yrðu fram sönnur fyrir því, að maðurinn væri kominn 



— 136 — 


af öpuni, aS ætt hans yröi r&kin til apans eða að minnsta kosti 
einhvers dýrs. jietta var nú krafan, sem þá var fraw sett, og 
efst stóð á dagskrá. Allir vissu eitthvað um þetta; öllum fannst 
það koina þeim við; sumir töluðu með, aðrir mót; menn álitu það 
hið æðsta hlutverk ir.annfræðinnar að leysa úr þessu. í þessu 
sambandi verð jeg að taka mjer það leyfi, að minna ruenn á, að 
náttúruvísindin, á meðan þau eru náttúruvsindi, hafa að eins 
virkilega hluti við að sýsla. Um gildi vísindalegrar tilgátu geta 
menn rætt, en það fær einungis þá einhverja þýðing, þegar 
komið er fram með virkilegar sannanir fyrir tilgátunni, hvort 
sem þær eru byggðar á rannsóknum eða persónulegri eptirtekt. 
þetta hefur formælendum Darwins-kenningarinnar ekki tekizt 
enn þá, að minnsta kosti ekki að því, er mannfræðina snertir. 
Árangurslaust hafa menn leitað eptir liðunum, er tengja áttu 
manninn við apann; það er ekki unnt að benda á einn einasta. 
Hinn svo nefndi frummaður, 'proanþrópos, er sýna átti þennan 
millilið, er enn þá öldungis císýnilegur; enginn sannarlega lærður 
inaður gjörir þá staðhæfing, að hann hafi sjeð hann. Fyrir 
mannfræðinginri ge.tur þess vegna frummaðurinn ekki verið 
neitt efni vísindalegrar umræðu. Hann birtist, ef til vill, ein- 
hverjum í draumi, en enginn getur sagt, að hann hafi kornið 
honum nærri í vökunni. Jafnvel vonin um, að hann niuni 
innan skamms verða fundinn, er orðin mjög svo fjarlæg; 
menn tala naumast um hana, því vjer lifum ekki í heimi ímynd- 
ananna, draumanna eða tilgátnanna, heldur í virkilegleikans 
heimi, og sá heimur hefur reynzt að vera næsta erviður viðfangs. 
þegar vjer fyrir tuttugu árum sátuin á fundi saman, leit svo út, 
sem mundi það með storinsins hraða verða unnt, að rekja ættar- 
töluna frá apanum eða einhverju öðru dýri til mannsins. Á 
þessu augnabliki hljótum vjer í allri auðmýkt að viðurkenna, 
að oss er jafnvel ekki unnt að rekja ættir hinna einstöku 
kynstofna saman. þá vissu rnenn ekki, hve torvelt það er, að 
sýna fram á, að maðurinn sje bróðir alira annara manna, og þó 
voru menn önnuin kafnir með að setja fram kenningar um hið 
innra samhengi kynstofnanna. Fyrsta norðurálfumanninn höf- 
um vjer enn ekki fundið; ef til vill finna menn hann hjer eptir. 
Nú sem stendur vitum vjer að eins þetta, að meðal hinna elztu 



—137— 


ínanna hefur enginn verið líkari öpum en menn gerast nú á 
dögum.“ 

„þa5 er nú enginn alls úþekktur kynstofn til á jorSinni• 
Að sönnu getur verið ofurlítill mögulegleiki fyrir nýjar upp- 
götvanir á einum einasta stað í heiminum, á hálfeyjunni Mal- 
aeca. Annars þekkjum vjer þá alla ; Eldlendingar, Eskimöar, 
Búskmenn, Weddar, Lappar, Ástralíumenn og allir Eyjabúar 
eru smámsaman orðnir oss kunnir, og um marga þeirra vitum 
vjer meira en um norðurálfu-þjóðflokkana. Af rannsóknuin 
þessutn hefur það oiðið ijóst, að rneðal hinna villtu þjóða er 
engin einasta, er stendur öpunum jafn-nærri og oss, aukheldur 
nær. Sjerhver lifandi kynstofn mannanna er enn þá að öllu 
leyti með mannl. gu eðli, enn þá hafa menn ekki fundið neinn, 
sem væri með apa-eðli, og ekki heldur neinn, sem stæði mitt á 
milli apans og mannsins. þetta er hinn mikli aðskilnaður nú- 
tíðar-rannsóknarinnar.“ 

„Nú sem stendur getum vjer heldur ekki sagt, hvort allir 
kynstofnar sjeu komnir af einum og sömu fyrstu foreldrum eða 
fleirutn. það er eiginlega ekkert efni þekkingarinnar samkvæmt 
skilningi náttúruvísindanna. Vjer verðum að láta hvern ein- 
stakling ráða því, hverja skoðun hann rnyndar sjer utn þaö efni 
eptir hinum sjerstöku þörfutn sínum. Vjer höfum engar mót- 
bárur að reisa gegn þeim manni, er gengur út frá trúarlegri 
þörf sinni og álitur, að allir menn sjeu komnir af einutn og 
söntu fyrstu foreldrum. Vjer hljótum að viöurkenna tnöguleg- 
leikann, að allir ættstofnar og kynþættir eigi sameiginlega fyrstu 
foreldra, en hafi smámsaman breytzt og orðið hver öðrunt ólíkir; 
en það hefur t. d. aldrei verið sannað, að M'rar væru komnir 
af hvítum ættfeðrum, eða að hvítir menn ættu ættir sínar að 
rekja til Mára. þetta hafa menn livergi orðið' varir viö. Ekk- 
ert atriði virkilegrar rannsóknar sannar, að slík breyting hafl 
átt sjer stað.“ 

„þnð er ekki óeðlilegt að álíta, að misinunandi loptslug og 
ólík vinna liafi haft nokkur áhrif. í jtessu efni á sjer enginn 
mismunur stað tnilli strang-rjetttrúaðra tnanna og hinna áköf- 
ustu Darwinista. Frumsetning þeirra er hin sama ; aðrir benda 
að eins á fyrsta nianninn; hinir ganga fratn hjá honum og benda 
á það dýrið, sem næst honum stendur. það er eini muuuriun, 



— 138 — 


seni á sjer staW; af) öfiru leyti ímynda báKir málsaftilar sjer, a5 
fyrstu mennirnir hafi breytzt, og við þær breytingar baíi binir 
ýmsu kynstofnar til orðið. Annar málsaðili grtur ekki fært 
fram vísindalegar sannanir fyrir sinni frumsetning, að því er 
manninn snertir, og hinn heldur ekki, að því er apanu snertir; 
einnig að þessu leyti er líkt á komið með þeini. þegar þjer 
spyi'jið mig: Voru fyrstu mennirnir hvítir eða svartir? verð 
jeg að segja, að jeg viti það ekki Vjer höfum enga ástæðu til 
að gjöra neina staðhæíing um það efni; það er enginn blettur til 
í heiminum, þar sem þetta hefur komið í ljös.“ 

Hjer latuin vjer staðar nema. Vjer höfum lijer látiö einn 
heimsfrægan vísindamann tala. Enginn hinna mörgu, er sátu 
á þessu móti vísindanna, Ijet með einu orði til sín heyra, að 
sannleikanum væri hjer hallað í nokkru. Mundi þó) slíkt hafa 
verið gjört, hefði ástæða þ>’itt til, og allnr slikur ágreiningur, 
sem fratn kotri á fundinurn, er nákvæinlega sýndur. þvert á 
móti bera fundai'tíðindin með sjer, að hinir æruvetðu öldungar, 
er þarna sátu, hvað eptir annað klöpj uðu lof í lófa tneðan ræðan 
var flutt, og ertekið fram, að það hafi haldizt við langa stund 
eptir að liann hafði lokið máli sínu. það er því óhætt að álíta, 
að orð hans sjeu unr leiö orð fundarins. þegar trnaðui maður 
gjfirir þá staðhæfing, að allt, mannkynið eigi ætt sína að rekja 
til Adams og Evu, hefur hatin orð guðlegrar opinberunar fyrir 
sjer. þegar vantrúarmaður gjörir þá staðhæfing, að þetta sje 
hjátrú ein og hjegilja, að maðurinn sje kominn af öpum og ap- 
ian aptur af enn ægri dýrntegundum, hefur hann alls ekkert 
við að styðjast; það er enn þá sem koniið er getgáta út í bláinn, 
tilgáta, sem enga sönnun hefur við að styðjast, en hefur guðs-orð 
eindregið á móti sjer. 

Snemrna á þessu ári hjelt þetta þýzka mannfræðisfjidag 
fund með sjer í Ulm. Vortt þar tekin til íhugunar hin ýmsu 
-spursmál. er standa í satnbandi við aldur mannkynsins. Margir 
af fyrirlestrum þeim, er fiuttir voru, gengu í öfuga átt við kenn- 
ing þeirra Darwins , Haecliels og fylgismanna þein a. Virchow, 
sem nú er oiðintr aldraður maður, stýt'ði einnig í þetta sintii 
tundinum og tóí-' röggsam'egan þátt í umræðunum. Seinna 
vonurn vjer að geta skýrt lesendum vornm nákvæmlega frá 
fundi þessum, sem fyrir margra hluta sakir er talinn nijög 
markverður. 



PHESTA BINDINDIÐ Á ÍSLANDI. 


Biíkup íslands og sjö aSrir andlegrar-stjettar-menn ljetu í 
sumar áskorun ganga út til allra yiresta á landiau uin aSg’jörast 
bindindismenn. Áskorun þessi hefur haft þann árangur, að 
„hjer um bil þriðjungur prestastjettarinnar" þar heima hefur 
skrifaS undir bindindis-yfii Jýsing. En svo er yfirlýsing þessi 
haglega orðuð, að vjer spurSum sjálfa oss hvað eptir annaS, 
e'ptir að hafa lesið liaria, hvort þeir, er ritað hafa nöfn sín undir 
hana, hefðu gengið í æfiiangt bindindi eða ekki. Yfirlýsingin 
hefur verið birt í „Kirkjublaðinu" me5 öllum þeim undirskript- 
unr, sem hún enn hefur fengiö. Fjörutíu og sex nöfn íslenzkra 
andlegrar-stjettar-manna eru þannig komin á bindindisskrrina; 
þar á meðal er biskup landsins, einn af þremur kennurum 
prestaskölans, átta af tuttugu pröfö&tem á landirm og þrjritíu 
og sex af öörurn 117 þjónandi prestum. þetta er stór-mikil 
framför frá því, sem verið hefur; því vjer sjrium bæði af 
„ísafold “ og ,,Goodtemplaranum“, aö þessir menn álítast uö vera 
gengnir í æíilangt bindindi „bæöi lrá að neyta og veita“. Auö- 
vitað eru íjarska margir enn eptir, sem ekki hsfa viljað sirma 
þessu, því ef allir uppgjafaprestar og guöfræðingar, sem 
ekki eru í prestlegri stöðu, eru tsldir meö, verður þetta okki 
nema f jórði hluti íslenzkra guðfræðinga. Fn ef þeir, sem þegar 
haía í bindindi gengið, standa allir drengilega við heit sitt og 
leitast viö að fá embættiabrseður sína til að breyta eptir þessu 
lofsverða dæmi, má ganga að því vísu, að talan fjölgi meö ári 
hverju, og ísl. prestastjettin kiindi smámsaman af sjer drykkju- 
skapar ámæli þvi, sem á henni hefur hvílt. Hve nær tem ekki 
verður unnt að benda á neinn drykkjumann meðal prestanna á 
íslandi, vonum vjer, að telja megi upp fjiilda-marga hluti aðra, 
sem færzt hafi i lag. Jíitt aðal-atriði fyrir bindindis-hreytíng- 
una er þaö, að hafa prestana eindregiö meö sjer. En hngsa 
verður um prestaefnin ekki síöur. Hver einn og einasti presta- 
skólamaður ætti svo sem að sjálfsögöu að vera bindindisinaður. 
—Svona kemur þaö einlægt áþreifanJega í Ijós, hve miklu má 
til leiöar koroa með ötulli forgcngu. Hve nær sem tekiö er í 
strenginn ineð.einheittum vilja, er unnt að koma mjcig miklu 
til leiðar. Ýmsir hafa talið sjer trú um, aö það sje ekki til 



— 140 — 


neins afí reyna neitt jiessháttar á íslandi. þafi merji til meft að 
láta allt sitja þ«r vi5 sinn keip, frilkið sje svo ti’fgfc og 
vanafast. þegar t. d. verið er að taia uin endurvakning nýs og 
fjörugs trúailifs í kirkjunni á íslandi, hefur því verið i>orið við, 
að það sje ekki til neins að hugsa 'jer, að sl kt geti nokkutn- 
tínna orðið ; íslendingar sjeu nú einu sinni ekki neinir trúnien'n, 
öflugt trúarlíf geti því aldrei átt sjer stað í kirkjunni ísí.; hið 
skynsamlega sje svo mikið ofan á í hugsunarhætti íslendinga, 
að skynsemistrúin svo nefnda sje þmm miklu eiginlegri en trú 
kristindómsins. Einmitt það! Skynsemin á að vera svo mikil 
hjá oss íslendingum, að vjer g< tum ekki hennar vegna veriðtrú- 
menn. þó er trúarlífið hvergi ötíugra i heiminum en meðal upp- 
lýstustu og skynsömustu þjóðanna. þrátt fyrir það hafa ýmsir 
lifað sig svo inn í þessa fáránlegu afsökun, að þeir álíta, að 
skynsetnii’ muni ætíð standa í vegi fyrir þrifum trúarlifsins á 
meðal vor. Nei, það er eitthvað annað en skynsemin, sem 
stendur oss fyrir þrifum. Vjer höfum víst t'remur of-litið en 
of-mikið at' hentii. það er andleg leti, S’m á oss stríðir. sið- 
f jrðislegt þróttleyri, skortur á einbdttum vilja. Bindindishreif- 
ingin, sem starfandi hefur verið á íslandi með svo miklu fjöri 
og sterkri sannfæring hin síðari árin, hefur ljóslega sannað 
þetta. Hún tekur algengasta þjóðlöstinn fyrir, uppáhaldssynd 
þjóðarinnar, eptirlætisgoð æðri sem lægri, og setur sj ;r t’yrir að 
vinna hugáþessu. Og furðulega mikið hefur henni orðið ág»ngt. 
það hafa óneitanlega verið framfarir í ýmsu hin síðari árin á 
fóst írjörð vorri, en þá framfdr, sem bindindi-hreyfingin hefur 
skapað, ætlum vjer þí lang-þýðingarmestu. Sýnir ekki þessi 
bindindishreyfing og ávextirnir, seiri htúi het'ur borið hve miklu 
væri unnt að koma til leiðar með svo ótal-margt annað? Hafa 
ekki þessir bindindisinenn látið kirkjumennina verða sjer til 
minukunar með þvi að vera einbeittari, ötulli, viljasterkari, þar 
sem um frarngang og sigur þeirra málefnis hefur verið að 
ræða, en starfsmenn kirkjunnar hafa verið, þar sem málefni 
trúarinnar hefur verið annarsvegar? Bindindi.smennirnir hafa 
greinilega sýnt prestunnm, hve iniklu þeim væri unnt 
að koma til leiðar trúarlífinu til etíingar og endurfæðingar, ef 
viliinn væri nógu sterkur og einbeittur og trúin á sigur hins 
góða málefnis heil, en ekki hálf. Meun tala sjaldan meira 



—141 


óvifc, en begar þeir eru að afsaka sig fyrir einhverja vanrækslu- 
synd. Vjer tnuniim ekki eptir að hafa heyrfc öllu óviturlegri 
afsökun en þá, að skynsernin sje svo sterk hjá Islendinguin, að 
þeir geti ekki verið trúinenn j;ess vegna. 


FRÁ WITTENBERG. 

Hin nafnfræga Kastalakirkja í borginni Wittenberg á 
þýzkalandi, þar sein Lúter negldi sínar frægu 95 greinir á hurð- 
ina 31. okt. 1517 og byrjaði uin leið hið þýðingarmikla verk 
trúbitarinnar, hefur nýlega verið endurreist með af'ar-miklum 
kostnaði n-ikvæmlega í sama stýl og hún var fyrir 375 árum. 
Hinn 31. okt. síðast!. var þessi endurreista kirkja vígð með svo 
mikilii viðh ifn, að því var veitfc eptirtekt um allan heim. Og- 
urlegur fjöldi fólks af öllu þýzkalandi var saman koininn í 
Wittenberg til að vera staddur við hátíðarhildið. Vilhjáimur 
keisari, keisarafrúin og þrír synir þeirra, ásamt heilutn hópi 
þjóðhöfðingja frá prót' stantisku löndunum gj irðu hátíðarhaldið 
enn viðhafnarmeira ineð nærveru sinni. Sagt er, að páfinn í 
Rómaborg ográðaneyti hans lrnfi veri'S á glóöum ut af allri þessari 
viðhöfn, einkum vegna þess, að það haf i kvisazt, að keisarinn 
ætlaði við þetta tækifæri að flytja eina af hinum frægu ræðum 
sínum, srm óttazt var að naundi verða miður vingjarnleg í garð 
kaþóLku kirkjunnar. 

Arið 1439 var byrjað að reisa þessa nafnfrægu kirkju, en 
ekki var byggingunni lokið fyrr en 1499. Árið 1760 skemmdisfc 
hún mjög mikið af skothríö, sem gjörð var á bæinn, og 1813— 
1814 skemmdist hún enn þá meira af sömu oisókum. Næsta 
ár þar á eptir var tekið að endurreisa hana, og nú er því verki 
loKÍð fyrir örlæti og höfðingskap Vilhjálms keisara. 

Hvervetna í borginni úir og grúir af endurminningum um 
hinn mikla trúbæti. Skainmtfrá járnbrautarstöðvunum stendur 
eikartije eitfc, sem þar var gróðursetfc 1830. það á að standa á 
biefctinum, þar sem Lúter brenndi bannfæringarskjal páfans 10. 
des. 1520. Sagt er, að hann hafi valið þennan stað, af því að 
þar hafi verið graiin föt þess fólks, er dáið hafði úr drepsóttinni 
miklu. Á markaðinum sfcendur myndarstytta Lúters undir got- 
neskum himni. Á fótstykkiau standa þessi orð Gamalíels: 



— 142 — 


„Ef þeáta fyrirtæki er af mSnnum, fellur ]mð sjálfkrafa, en sje 
það frá jíaði rnegnið þjer ekki að kefja þaö.“ Undir koparhellu 
einni mikilli í Kastaia-kirkjunni liggja, hinar jarðnesku leifar 
Lúters. 

Skrúðgangan var hafin á auða svæðinu fyrir framan borgar- 
höllina. Fyrst gengu allir hinir æðstu embættismenn prótest- 
antis ru kirkjunnar í keisaradætninu. Næstir þeim gengu allir 
viðstaddir prestar, þá forinyjar hersins í fullum einkennisbún- 
ingi, ríkisráðgjafar og þingnienn, þá þýzkir prótestantiskir þjóð- 
hiifðingjar og þeirra iið, þá fulltrúar erlendra prótestantiskra 
konunga. tííðast fór keisarinn sjálfur með sínu föruneyti og 
lifvörður lians úr riddaraliðinu. Um leið og teiknið var geíið, 
að þessi feikna prósessía slcyldi leggja af stað til kirkjunnar, 
var kirkjuklukkunum hringt, en lagið „Vor guð er borg á bjargi 
trausfc“ leikið á horn frá turni Kastalakirkjunnar. 

þegar keisarinn kom að kirkjudyrunum, rjetti byggingar- 
meistarinn, er sjeð hafði uin endurrei-m kirkjunnar, honum lyk- 
ilinn. Með nokkrum hlýleguin orðum rjetti hann lykilinn 
aptur að furseta safnaðarráðsins, sem aptui seldi presti safn- 
aðarins, dr. Qvandt, hann í hendur, um leið og hann sagði: 

,,Fy,ir skipun keisarans, hins háa verndaia og byggingarmeistara þessa guðs- 
húss, og samkvæmt emb ettisskyldu minn> afhendi jeg yöur J;ennan lykil sem vígðum 
prjedikara orðsins. 0, að allir j eir, sem ganga mn um þcer dyr, er lykill fessi 
opnar, megi fá að ganga inn um hlið himinsins!“ 

Hirðpresturinn, dr. Vieregge, fiutti hátíðarræðuna og hafði 
fyrir texta þessi orð úr R knverja-brjetinu (3,24): „Atlir verða 
rjettlættir án verðskuldunar at' hans náð fyrir endurlausnina, 
sein er í Kiistó Jesú“. Að guðs]rji)nustunni lokinni, fór keisar- 
inn til þi'ss húss, sem Lúter bjó forðum í, og þaðan horfði hann 
yfir sögulega skrúðgöngu, er latin var lialda frarn hjá húsinu og 
verið hefur einhver hin mikilfengasta í sinni röð. Hún sýndi 
Martein Lúter ríðandi og alla tiina helztu fylgismenn hans. Kfis- 
arinn ogallt það konungmenni, er þarna var sarnan komið, ljet 
sjer mikið finnast til um allt jretta. Að þessu búnu settist keis- 
arinn að veizlu með gestum sínuin, 220 að tölu. í veizlulokin 
hjelt keisarinn svo iátandi ræðu : 

„Hugmvndin um að enchirreisa ICastalakirkjuna snart viðkvæma strengi i 
hiörtum forfeðra minna. Eptir að ati minn hatði sjeð fyrir fjenu, tók faðir m.nn, 
sem jeg avallt minnist me’S sarasta söknuði, hugmyndinA að sjer með peim brennandi 
áhuga, sem einKcnndi hinar ster'm tilfinningar hans. f>að var ekki vilji drottms, 
að foöur irinum auðnaoist að sja verkið fullgjört, en þakklácir eptirkomendur munu 
aldr-i glcyma því, að na'n hans er óaðgreinanlega sameinað þessari endurminning 
um reformazítinina. Kirkjan er fyrir oss ekki endurminmngin ein, heldur alvarleg 
ám nning og sterk sönnun fyrir þcirri gu^legu blessun, scm vjer höfum hlotið vegna 
prótestantisKU kirkjunnar. íSu jatnmg trúar vonar, sem vjer í dag gjörðum frammi 
fyrir drotmi, tengir oss og alla kristn'ina saman. I henni felst það friðarins band, 
sem nær út fyrir allar deddarlínur. í trúarefnum á sjer engin nauðungstað. Frjáls 
sannfæring hjartans og ótvíræð viðurkcnning heunar eiu hinir blessunarríku ávextii 



—143— 


sitfabótarinnar. Vjer prótestantar eigum við enga í ófriSi söbum trúar'nnar, en 
vjer erum fastheldnir við trú vora á náðarboðskapinn til dauðans. “ 

Keisirian þ*kka'5i því a est þj ilh ifúingjunum þýzku og 
hinum'prótestantisku knnungum noróurálfunnar fyrir að hafa 
tekið þátt í hátíðarhaldi þessu. Að endingu lypti hann upp bikar 
púm, sen borgin Wittenberg hafði getið Lúter á giptingardegi 
hans og sagði: „Bikar þessi hefur snortið varir Lúters. Ur 
honum ætla jeg nú að drekka velfarnaðarminni hinna grifugu 
gesta minna. Lengi liti prðtestantisku þjóðhiifðingjarnir á 
þýzkalandi og stjórnir hinna frj dsa jtýzku borga !<: 

----- 

Columbus-sýningin mikla f Chicago að vori ogsumri kornanda 
er nú orðin býsria nærri. Það eru nú ekki nema fáeinir mánuðir 
pangað til hún byrjar. Menn eru pegar farnir að hugsa um gist- 
ingarstað í þeirri miklu borg yfir pann tíma, sem peir búast við að 
dvelja par; pví eflaust er hyggilegra að vita fyrirfram, hvar maður 
ætlar sjer að hafast við, pegar jrangað kemur. — Fjárhaldsmenrr 
lúterska prestaskólans par bjóða öllum lúterskum prestum, er til 
sýningarinnar ætla að koma, að útvega Jreim hæfilegan gistingar- 
st.ið. Til pess á að nota byggingar skólans. t>eir, sem vilja sæta 
tilboði jressu, kaupa nú í vetur skuldbindingarskjal hjá nefndinni 
fyrir 10 dollara, er gefur eigeudunum tilkall til húsnæðis í borgint.i 
yfir 10 daga, og eiga peir að njóta allra pæginda, sem góðu hús- 
næði fylgja. Allt jrað fje, sem pannig kenrur inn, gengur í bygg- 
ingarsjóð skólans. Fæði verða menn auðvitað að kaupa, og fæst 
pað par í næata nágrenni og verður selt við sanngjörnu verði. 
Menn geta komið hve nær á sýningartímanum, sem þeirhelzt óska, 
en verða að láta nefndina vita um komu sína 10 dögum áður. — 
Vjer viljum benda bræðrum vorum heima á Islandi á þetta, pví 
vjer búumst við, að einhverjir [neirra ætli sjer að fara hingað 
vestur að sumri til að vera við sýninguna. Mennirnir, sem fyrir 
pessu fyrirtæki standa, eru alpekktir heiðursmenn og munu drengi- 
lega efna öll loforð sin. Ef eiuhver prestur á íslandi skyldi hugsa 
til farar og vilja nota sjer þetta góða tilboð, sem eflaust mundi 
spara honum stórfje, má hann snúa sjer til síra Fr. J. Bergmanns, 
Garðar, North Dakota, sem koma skal peuingunum til skila og 
senda aptur skjalið. 



— 144 — 


t>ingvallast)fnuður í Norður Dakota (Kyford) kefur í sumar 
komið sjer upp mjög myndarlegri og snoturri kirkju. Hún stendur 
beint andspænis búsi Jakobs Kyfjörðs að austanvcrðu við veginn. 
Hún er með all-háum, laglegum turni og er sönn sveitarprýði. Hús- 
ið er fullgjört hið ytra, og hefur söfnuðurintl, sem pó er mjög fá- 
mennur, lagt svo vel til á einu ári, að húsið er skuldlaust eins og 
pað nú stendur. Innanbyggingin verður að bíða til annars árs. 

Sunnudaginn 30. okt. var enn ein lútersk kirkja vígð í W inni- 
pcg, og nefnist hún sænsk-lúterska Síons-kirkjan. Söfnuðurinn 
og kirkjan tilheyrir Ágústana-synódunni sænsku, og var kirkjan 
vigð af forseta Minnesota-deildarinnar, Rev. Sjöblom, með aðstoð 
prestanna S. G. Swenson og S. Uclden. Idinn síðarnefndi kom til 
Winnipeg nú í sumar og gjörðist fastur prestur safnaðarins. Fynr 
utan lút. kirkjuna ísl. eru nú pannig tvær aðrar lút. ktrkjur í 
Winnipeg, önnur pýxk, en hiu sænsk. Það er ekkert annað eptir, 
en að bætist við sú fjórða, nl. ensk-lútersk kirkja, eins og vinur vor 
síra Gerberding í Fargo benti á, pegar hann var á ferðinn i t haust. 

LeiSrjetting. í maint.i „Sam.“, i siðasta erindi kvæðisins „Jesús og Nikó- 
demus“, stendur „morgun roðinti" fyiir „morgun blærinn". I kvæðinu „Vitran 
Sáls“ (júnínr.) stendur á tvcimur stöðum ( 4 . og 12 . er.) „fyr tm“ fyrir „fyrrum“ 
og í næst-síSasta erindi „bylgjum“ fyrir ,,byljum“. — petta eru rnenn góðfúslega 
bcðnir að leiðrjetta. ___ __ 

KAUPENDUli „SAM.“ Á ISLAXDI borgi bíoÆff hr. 
Sigurdi Kristjánssyni i ReyJcjavílc. 

SíClljÖrjí, mánaðarblað með myndum, 1. árg. Rilstjóri síra O. I . 
Gíslason. Kostar 60 cts. Fæst hjá ritstjóra ísa f oldrn_ 

Simnanfara hafa Chr. Ólafsson, 575 Main St., Winnipeg,, Sigfús Berg- 
mann, Garðar, N. D., og G. S. Sigurðsson, Minncota, Minn. I hverju blaðt 
mynd af einhverjum merkum manr)i, flestum íslenrkum. Kostar einn dollar. 

KIKKJUBLAÐID , mánaðarrit handa islenr.kri alþýðu, á stcerð viS „Sam.“, 
kemr út í Rvík, undir ritstjórn séra pórhalls Bjarnarsonar. Má panta hjá W. 
H. Prulson í Winnipeg og Sigfúsi Bergmann á Garíar P. O., Pembina Co., 
N. Dak. Árg. frá nýari 60 cts. 

]safold, lang-stærsta blaðið á íslandi, kemr úr tvisvar í viku allt árið. 
kostar 1 Ameriku $ 1 , 50 . Hið ágæta sögusafn safoldar 1889 og t89o fylgir í 
kaupbæti.—„Lbgberg'*, 573 Main Str., Winnipeg, tekr við nvjum áskrifendum. 

„SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. —Skrifstofa blaðsins: 701 Fifth Ave. N., Winnipeg, 
Manitoba, Canada. — L tgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Páll S. Bardal, FriðrikJ. 
Bergmann, Hafsteinn Pét sson. N. Stgr. porlaksson, M. Pálsson, Jón Blöndal. 


PRBNTSMIOJA LÖGBEaGS — WINNIP1CG. 


